








YR 
AFONIG AR EI THAITH. 


Affonig fechan, fywiog fad, 
. Paleraidi? 

«* Af adref, adref at fy nhad ; 
Môr, môr i mi.” 

Mae'r rhwystrau'n fawr, mae'r daith yn hir, 

Mae'r ffordd trwy lawer diffaeth dir, 

Gwell iti oedi'r hynt yn wir; 
O arosdi! A 

*' Na, na! nid all nac anial maith, 

Nac unrhyw fryn na bro ychwaith, 

Fy rhwystro i gyrhaedd pen fy nhaith, 


Môr. môr i imi.” 


Afonig fechan, aros, paid 
A choledd twyll : 
Fe all mai troi yn ol fydd raid — 
O cymer bwyll ! ! Ŵ 
O'th flaen mae'r mynydd uchel serth, 
A'i ddringo ef nis gali dy nerth ; 
i'r yrfa hon, beth wyt o werth 
O aros di! 
“ Er mynydd mawr ni lwfrhaf, 
Can's ceisio dringo hwn ni wnaf, 
Ond heibio iddo yn ddiddig âf,— - 
Môr. môr i, mi !” 


â 


Afonig fechan, yma yn awr, 
Da yw dyfod; i 





z 





























' .Â pham y mae am gefnfor mawr 
Dy ddyfal nod? 

Mae'th eisiau ar felin draw, 

Ac ar, y weithfa wlan gerllaw: i'n 

Cyd-ddeisyf wnant yn daer ddi daw, 
OU aros di! 





Ac ar laweroedd gyda hwy; 
Er hyn íy llefa fydd fwy fwy, 
Môr, mor í mi!” 


â ona fecban, peraidd sawr 
Sydd ar dy.lan, 

Ac mae'r planigion gwyrdd eu u gwawr 
Yn harddu'r; fan: 

Maer helyg ysiwytb uwch dy don, 

A'r blodan hoffotth gylch yn llon, 

Yn dweyd, gan bwyso ar dy. fron, 
Oaros dì! 

“Cent fy nifyru ar fy nhaith, 

Ond myned rbagof fydd fy ngwaith, 

Nes myned ad NL dyma' m iath 
Mor, mori WL | i 


At su fechan, hardd 1 iii 

Dy wedd' yn'dwr;' 
Ond beth a ddaw o honot tì. 

Mewn dyfndef”i maâwr?a i 
Mae'r eigion yn ddirgelwdh predd 
Dychryna rhag eì geudod cudd, 
Acnaddos iddo mor ddiludd, 

O aros di! 

“ Gwir fod y dwfíì yn ddyeithr wlad, 
Ond hyn a an den gartre nhad, 
Caf fy ngroesawu yn ddiírad— 

Mor, mori nu 1.” 


** Gweinyddaf arnynt wrth fyn'd trwy, 



























* 800 naw RO'N 


L^ UWCH BEN EI BEDDI 


î 
N ì 





Mesur —“Ar hyd y Nos.” 


Eu 


(o “Plygu mae y llysiau gwyrddïon 
; Uwch ben ei bedd; 

i : A'r rhosyn leda'i wridog ddwyfron 
YF, Uwch ben ei beddi: 
Ucheneidiau tor ei chalon, 
Sugnwyd gan y trist awelon, 
Glywai'n mrig yr yw hiraethlon, 

Ne Uwch ben ei bedd. 


Ŵ Pedair welaf,o wyryfon' 

Nr Uwch bên ei bedd; 
Yn cymysgu'r dafnau heilltion 

Uwcli ben ei bedd," PO HEH 
” Heb ynganyd gair o'u genau, P^ 
Namyn gollwng hoff och neidiau, 
a A chusanu' r wylaïdd' flodau, 
b '“Uwchiben ei: dedd. 


Na nesaed y trystiog droediad 
Uwch ben ei bedd; 
Na ddoed dwyfrono:r dd:deimlad 
; Uwch ben ei bedd, 
MEN Doed y galon ŵyr am doriad, 
y H'X Gwaew, cur, a siomiant cariad, 
A dyfrhaed y blodau euraid 
Uwch ben ei bedd. 





he Caled farmor nid oes yno 
Uwch ben ei bedd, 





4 


” Fel y galed fynwes hono, 


Uwch ben ei bedd ; 
Dim ond rbywbeth fel ei chalon, 
“Y blodau pêr a'r ywen dirion, 
Fydd yn goffadwriaeth ddigon 
Uwch ben ei bedd. 


Cenwch “' obaith wedi gwywo ” 
Uwch ben ei bedd, 
Cenwch ffalsder, melÌdith iddo, 
Uwch ben ei bedd ; 
Lleda'i bron, ond druan nedd hi, 
Picell ga'dd yn nghol y pwysi, 
: Bellach cenwch heddwch iddi, 
Bellach, cenwch heddwch iddi, 
Uwch ben ei bedd. 


Bore ddaw ceir gwel'd ei. Phrynwr 
Uwch ben ei bedd, 

Ac yn serchog chwalu'r pentwr] 
Uwch ben ei bedd ; 

Yntau gafodd rwygo'i ddwyfron, 

Deffry ei deimladau'n union, 

Ploeddia, “ Dring yn gyfa'th galon,” 
Uwchben ei bedd. 


J. Joues, Llangollen. 


mn ' Howells, “ALT Gd, | Merthyr... 





* 
4 e 
AN 
CG 
A bL 
r 
Y 
ES 
Y y 
je Î 
* 
(0 
i 
EU 
| 
| 
| 
(A 
y 
| / 
a'o 
Uw a 
CT 
HÌ 
| 
| 
Ì 
i 
; 
a 





